n ng Partido Komunista ng Pilipinas 
bayan ng Mancismo-Leninismo-Maoismo 


Taon KON Big. 7 
Mayo 7, 2003 
www philippinerevolution.org 


IN 


Editoryal 


Ibayong labanan ang papatinding 
militarisasyon sa Mindoro at ibang lugar 


aring Kinukundena ng Partido Komunista ng 
Miami at pagpatay tima 
Elaine “Eden” Marcellana at Edje Cumanoy sa 
hingan, Oriental Mindoro habang nag-imbestiga sa 
mga kaso ng pang-aabuso ng 204th Bde 
Matingkad niong Inilalarawan ang lantaran at 
wala pang kasintinding panunupil at pamiminsalang 
dk ng napakalupit na militarisasyon sa Mindoro mu- 
a nang maupo ang Kasalukuyang Tehimen, 


Sina Marcellana at Gumanoy ang ika-31 at 
ika-32 aktibistang pinatay ng mga tropa 
ng 204th Bde sa 

pamumuno ni Col 
Jovito Palparan. 


igpaslang sa mga 
aktibista sa Mindoro 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


3 


Davao City, laboratoryo 
ng pasismo 


Noong 2001, idineklara ng Malakanyang na ang 
pagwasak sa Bagong Hukbong Bayan sa Mindoro ay 
isang "pambansang prayoridad" sa programang 
“counter-insurgeney” ng AFP. Todo-todong suporta ang 
ibinigay ni Macapagal-Arroyo sa mga kampanyang mi- 
litar dito. Ngunit bigo ang pasistang AFP na durugin 
ang BHB sa isla dahil sa malalim na suporta ng masa 
rito at sa kanilang mataas na militansyang isulong 
ang kanilang mga rebolusyonaryong pakikibaka. 
Kapuri-puri ang ipinamamalas na katatagan ng 
mamamayan ng Mindoro na puspusang labanan 
ang militarisasyon doon. 
Sa kabiguang puksain ang 
BHB, itinututok ngayon ng 
AFP ang kanilang mga 
baril sa mamamayan. 
Lantaran ang 
PO paghaharing 
militar... Wa- 
lang habas 
ang pagha- 
hasik ng te- 
kanayunan 


mitinding miti- 
tarisasyon at 
pagmamalupit 
ng militar sa 
Mindoro ay pu- 
mipinsala sa 


Mga hamon sa kilusang 


pauma á 


daan-daang libong mamamayan at 
yumuyurak sa kanilang interes at 
mga karapatan. Partikular na tinu- 
tutukan ng AFP ang mga ligal na 
organisasyon upang patahimikin 
ang mga ito sa pursigidong pagla- 
lantad sa mga kaso ng pang- 
aabusong militar. 

Walang sinasantong batas o 
mga alituntunin ang AFP sa despe- 
radong kampanyang panunupil nito 
lalupa't buung-buo itong sinusu- 
portahan ng Malakanyang. Duguan 
ang kamay ng berdugong si Palpa- 
ran at gayundin ng amo niyang si 
Macapagal-Arroyo nang sabitan 
siya ng medalya at itaas ang rang- 
go bilang heneral ng AFP. 

Baluktot ang pag-iisip ng mga 
upisyal militar na kanilang “malili- 
mas ang dagat na nilalanguyan ng 
isda." Akala nila'y mawawasak nila 
ang paninindigan ng masa sa pa- 
mamagitan ng malawakang pagde- 
deploy ng mga tropang militar, 
pagpapataw doon ng batas militar 
at paghahasik ng takot at teroris- 
mo. Ipinakikita ng kasaysayan na 
habang tumitindi ang militarisa- 
syon, lalong nag-iibayo ang deter- 
minasyon ng mamamayan na laba- 
nan ito, Lalo rin nitong inililinaw 
sa mamamayan ang kawastuan, 


pagkamakatarungan at pangangai- 
langan para sa armadong rebolu- 
syon. Habang dumarami ang bikti- 
ma ng mga pang-aabusong militar, 
lalo ring dumarami ang nagnanais 
sumapi sa Bagong Hukbong Bayan. 

“Ang pagpatay kina Eden Marcella- 
na at Eddie Gumanoy ay palatandaan 
ng lalong pagtindi ng kampanyang 
panunupil ng AFP. Sa kabilang panig, 
pinupukaw naman nito ang mamama- 
yang Pilipino na pag-ibayuhin ang 
kilusang masa upang labanan at 
wakasan ang militarisasyon at pasis- 
mo sa Mindoro at sa iba pang lugar. 

Tuluy-tuloy na pinalalakas at 
kinokonsolida ang mga organisa- 
syong masa sa kanayunan at itina- 
taas ang militansya ng mamamayan 
na labanan ang militarisasyon at 
ipagtanggol ang kanilang mga ka- 
rapatan. Sa maraming lugar, mahu- 
say na iniigpawan ng mamamayan 
ang mga limitasyong bunsod ng 
malaking presensya ng militar, 
Nagpapakahusay sila sa mga pama- 
maraan ng lihim na pagkilos upang 
ipreserba ang kanilang mga organi- 
sasyan, tuluy-tuloy na konsolida- 
hin ang mga ito at patuloy na 
palawakin at palakasin ang kani- 
lang hanay. 

“Ang paglakas ng ligal na demo- 


Tambay Big. 7 Hayo 7, 2003 


Ang Ang Bayan ay Inialabas sa 
wilang Pilipino, Bisaya, Hoko, Hi 
Sayan, Waray at Inglas 

Maaari tong download mula sa 
Philipine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

mn philppinerevoustion.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
Aiko at balita. Hinikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga pung at rekomendasyon sa au 
uniad ng ating pahayagan. Manabat 
kami sa pamamagitan ng emai! sa: 

angkayenGyaboocm 


Nilalaman 


Editoryal 1 
Protesta laban sa 204th Brigade 3 
Davao, laboratoryo ng pasismo 4 
Pananalanta ng pasistang estado 5 
Ika-100 Mayo Uno sa bansa 6 
Mga pagkilos noong Mayo 1 7 
Pagkaubos ng mga propesyunal 8 
Mga Ulat Koresponsal 


Kabulukan ng RPA-ABB 3 
“Roadmap” ng US sa Palestine. 10 
Bal 12 


Ang Ang Bayan ay aa 


ng Kanite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Ta dalawang Beses banat bwan 


kratikong kilusan sa kalunsuran at 
sa kanayunan ay kailangang-kaila- 
ngan upang epektibong labanan 
ang militarisasyon at mga pang- 
aabusong militar. Kinatatangian 
ito ng mahigpit na pagtutulungan 
at koordinasyon sa iba't ibang 
antas, sa pagitan ng mga lokal na 
organisasyon sa iba't ibang baryo, 
sa iba't ibang bayan, sa pagitan ng 
mga organisasyong masa na naka- 
base sa kanayunan at nakabase sa 
kalunsuran at sa pagitan ng mga 
pambansang sentro at mga lokal na 
balangay. 

Pinatatampok sa buong bansa 
ang napakaraming kaso ng pang- 
aabuso sa iba't ibang lugar upang 
mapakilos ang pinakamalawak na 
posibleng bilang ng mamamayan 
laban sa mga ito. Importante ring 
makipagtulungan sa mga organisa- 
syon sa labas ng bansa upang 
ilantad sa buong mundo ang mga 
pang-aabuso at paglabag sa 
karapatang-tao. 

Higit sa lahat, kinakailangang 
ibayong palakasin ang rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka sa 
buong bansa. Ang pagdalas ng ma- 
lalaki at malilit na taktikal na 
opensiba sa iba't ibang panig ng 
bansa ay sasagka sa kakayahan ng 
kaaway na matagalang magkonsen- 
tra sa alinmang lugar at magdulot 
doon ng malaking pinsala at labis 
na pagmalupitan ang mamamayan. 

Responsibilidad ng mga rebo- 
lusyonaryong armadong pwersa 
ang pagpapataw ng nararapat na 
kaparusahan kay Col. Jovito 
Palparan at iba pang pusakal na 
mga pasistang utak sa pagpatay 
kina Ka Eden, Ka Eddie at mara- 
ming iba pa. 

Katulad ng ipinakita na sa na- 
karaan, determinado ang rebolu- 
syonaryong kilusan na bigyang- 
katuparan ang katarungang isinisi- 
gaw ng sambayanang Pilipino la- 
ban sa pinakamalulupit na pasis- 
tang may mabibigat na krimen sa 
mamamayan. w 


Pagpaslang sa mga aktibista sa Mindoro 


Malawakang galit, sumiklab 


laban sa 204th 


Brigade 


Marcellana at Eddie 


Gumanoy, dalawang aktibistang nag-iimbestiga sa mga kaso ng 

paglabag sa karapatang-tao sa Oriental Mindoro, iba't ibang mga 
sektor at personahe ang nagpahayag ng galit sa 204th Brigade at sa 
kumander nitong si Col. Jovito Palparan. 


S: harap ng pagpatay kina Elaine “Eden” 


Nitong Abril 21, dinukot sa 
Barangay Maibon, Naujan sina Ka 
Eden, pangkalahatang kalihim ng 
Karapatan-Southern Tagalog, Ka 
Eddie, tagapangulo ng Katipunan 
ng mga Samahang Magbubukid sa 
Timog Katagalugan (KASAMA-TK) 
at tatlo pa nilang kasamahan. 

Natagpuan ang mga bangkay 
nina Marcellana at Gumanoy sa 
bayan ng Bansud. Matapos pahira- 
pan, ang tatlo pa nilang kasama- 
han ay iniwang nakagapos ng 
armadong mga lalaking nakabonet 
sa bayan ng Bongabon. 

Sina Marcellana at 
Gumanoy ay nagsasa- 
gawa ng isang fact- 
finding mission kaug- 
nay ng mga kaso ng 
paglabag sa karapa- 
tang-tao sa Barangay 
Buong Lupa, Gloria at 
sa Pinamalayan. 

Libu-libong mama- 
mayan ang naghatid sa. bangkay 
nina Marcellana at Gumanoy sa 
Mendiola noong Abril 26 bilang 
pagpapakita na ang karumal-dumal 
na krimen ay responsibilidad ng re- 
himeng Macapagal-Arroyo at bilang 
pagkondena sa isinasagawa nitong 
matinding militarisasyon at mga 
paglabag sa karapatang-tao sa 
Mindoro at iba't ibang lugar sa 
Pilipinas. 

Sa kanyang mensahe sa burol 
ng dalawa sa UP Chapel noong 
Abril 25, ipinahayag ni Gregorio 
“Ka Roger” Rosal ang mariing pag- 


ANG BAYAN Mayo 7, 2003 


kundena ng Partido Komunista ng 
Pilipinas at Bagong Hukbong Ba- 
yan sa karimarimarim at kasuklam- 
suklam na pagpatay kina Ka Eden 
at Ka Eddie. 

Ani Ka Roger, 
"takot na takot si 
Col. Palparan sa 
mga nagtatanggol 
sa karapatang-tao 
na buong-tapang 
na tumitindig at 
naglalantad sa 
mga kawalanghi- 
yaan at pang-aabuso ng militar.” 

Sa pagdiriwang ng 
Aldaw Kordilyera sa 
Tocos Sur noong Abril 
24, kinilala ng mahigit 
3,000 dumalo ang ka- 
bayanihan nina Ka 
Eden at Ka Eddie. Ang 
pagtitipon ay pinangu- 
nahan ng Cordillera 
People's Alliance. Kini- 
lala nila ang mga ginawa nina Ka 
Eden at Ka Eddie para sa kapakanan 
ng mga Mangyan sa Mindoro na ka- 
tulad ng Kaigorotan ay nakikibaka 
rin para sa mga karapatan ng mga 
pambansang minorya. 

Nagpugay din sa dalawa ang 
mga lider ng National Democratic 
Front of the Philippines. Ayon kina 
Kasamang Joema at Julie Sison, 
sila ay “mga martir at bayani ng 
sambayanang Pilipino.” Idinagdag 
nila na "Sa puspusang pagpapala- 
wak ng demokratikong kilusan at 
pakikibaka sa kaaway lamang natin 


sila maipaghihiganti at maitata- 
suyod ang katarungan,” 

Nakiramay din ang Lucio de 
Guzman Command (LGC), kumand 
ng BHB sa isla ng Mindoro. “Tpina- 
pangako ng aming kumand na hin- 
di masasayang ang pagbubuwis ng 
buhay nina Eden at Eddie sa lupang 
Mindoro,” pahayag ni Victor Rive- 
to, tagapagsalita ng LGC. 

Sa mga paunang imbestiga- 
syong isinagawa ng Karapatan at 
partidong Bayan Muna, napatuna- 
yang ang mga sundalo ng 204th 
Brigade ang siyang nagsagawa ng 
pagdukot at pagpatay kina Marcel- 
lana at Gumanoy. Bago sila dukutin 

at patayin, mis- 
mong si Cal. John- 
ny Gomez, kasapa- 
kat ni Palparan sa 
204th Bde, ang 
tumawag sa meyor 
ng Gloria at sina- 
bihan itong paali- 
sinang mga kasa- 
pi ng Karapatan 
na nagsasagawa ng imbestigasyon. 
Nakilala rin ng tatlo pang dinukot 
si Aniano "Silver" Flores, isang ki- 
lalang tauhan ng 204th Bde, na 
hindi nagsuot ng bonet nang pahi- 
rapan sila. Pinasusubalian ng mga 
imbestigasyong ito ang pahayag ni 
Col. Palparan na mga grupong vigi- 
lante ang nasa likod ng krimen. 

Inirekomenda ng grupo ni Rep. 
Satur Ocampo ng Bayan Muna ang 
“pagbalik sa baraks” ng 204th Bri- 
gade. Ayon kay Ocampo, ang 204th 
Brigade ang nasa likod ng pagpa- 
tay sa 27 pang mga aktibista 
kabilang ang mga kasapi at upisyal 
ng Bayan Muna. 

Sa harap ng malawakang galit 
sa militar, napwersa ang pamunuan 
ng AFP na alisin si Col. Palparan sa 
Mindoro. Inilipat siya sa 2nd In- 
fantry Division sa Tanay, Rizal. Ang 
mga pagdinig para sa kumpirma- 
syon ng kanyang pagiging heneral 
ay sinuspinde rin ng Senado. Ang 
promosyon ni Palparan noong na- 


3 


karaang taon ay nagpapakitang itinataguyod ni 
Arroyo ang militarisasyon sa isla ng Mindoro. 

Gayunman, walang pagbabago sa gawi ng 204th 
Brigade. Ang Officer-in-Charge nito na si Col. Johnny 
Gomez ay kasimpasista at walang dudang kasapakat 
din ni Palparan sa pagpatay. Noong pumunta ang fact 
finding mission ng Bayan Muna at Karapatan sa Gloria 
para kunin ang mga bangkay, harapan pa silang bi- 
nantaan ni Gomez na “uubusin” sila ng Special For- 

Samantala, magsasagawa ng sariling imbestiga- 
syon ang Senado at Kongreso sa kaso ng pagpatay kina 
Marcellana at Gumanoy. Bukod pa ito sa isinasagawang 
imbestigasyon ng task force ng Department of Justice 
at National Bureau of Investigation (D0J-NB1). 


Gayunman, duda ang marami na makakamit ang 
katarungan sa ilalim ng kasalukuyang rehimen. Ayon 
sa anak ni Gumanoy na si Rose Ann, “Hindi kami uma- 
asang matutulungan kami (ni Arroyo). Ang nangyari 
sa ama ko ay siya namang gusto niyang mangyari.” 

Ayon kay Orly Marcellana, asawa ni Eden, “Mas 
gugustuhin ko pang maghintay sa rebolusyonaryong 
hustisyang tulad ng iginawad kay Colonel Aguinaldo. 
Kahit ilang dekada pa akong maghintay,” dagdag ni Ka 
Oriy. 

Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, ipinaabot ni 
Ka Roger, na "nakahanda ang Bagong Hukbong Bayan 
na igawad kay Col. Palparan ang nararapat na kaparu- 
sahan para sa lahat ng kasalanan niya at ng 204th 
Brigade sa mamamayan ng Mindoro.” w 


ang MILF at mamamayang Moro na 
pinagbibintangan ngayon ng rehi- 


Davao City, laboratoryo para 
sa mga pasistang hakbangin 


nagawa ngayong laboratoryo ng US at rehimeng Macapagal-Arroyo 
G ang Davao City sa pagpapakana ng mga senaryo ng terorismo” at 
kaakibat na "ontra" sa populasyon para masubok ang mga epek- 

tibang paraan ng panunupil na maasaring maganit sa buong Bansa, 
kabilang na ang pagsasabatas at pagpapatupad ng Anti-Terrorism BIL at 
National 1D System 

Mula nang pasimunuan ng rehi- 
nang Hacapajabhamyo ang says 
Ng mga pagbokonba at pamamaril 
5a paliparan, daungan, pati sa mga 
moske, at Iba pang matataong W- 
gar sa Lunsod noong Mar- 
So at Abril a drama. 
fay ng 38 katao mi N 
ikinasugat ng mahigit px 
isandaan pay sunud- $ 
sunod nang ‘ipinataw TÈ 


Sa Davao CY ang 
gi R 


bakan ang syudad ng karagdagang 
pwersang militar—dalawang batal- 
yon ng Marines, isang Scout Ranger 
coy, isang Special Forces coy, mga 
regular na kumpanya ng 7015t Bde 
at dagdag pang mga pwersa mula 

sa Bohol at Zamboanga. 


Tinayuan ng mahihigpit 
na tsekpoynt ang 
É mga daan papasok 
A sa syudad at ang 
ye ra mismong. seio ng. 
GA lunod. Ginawang 
t3 kalakaran ang panga- 
ngapkap at. paghahalughog ng 
gamit nang walang mandamyento. 
Mas masahol pa, ipinailatim ni Ma. 
capagal-Aroyo sa tinaguriang 
“state of lawless violence” (0 
kajakaid malang. Srasankang 
batas) hindi lamang ang Davao City 
kanding buong Rehiyon 20 at 11 
ipang preis ETIA sig. mga 
mapanupil na hakbanging Ka, 
'Sa kagyat, target ng panunupil 


mga mapanupil na 
hakbangin bilang "= 
pangontra umano sa pambobomba. 
Sa bisperas ng pambobomba sa 
daungan ng Sasa, nagpunta sa 
Davao City si Col. Victor Corpuz, 
hepe ng intelligence ng AFP. 
Kagyat pagkatapos ng mga 
pagbobomba, hinigpitan ang segu- 
ridad sa syudad. Nilagyan ng karag- 
dagang mga pwersang pulis at 
militar ang paliparan, daungan at 
iba pang matataong lugar. Tinam- 


4 


men na siyang gumawa ng mga 
pagbobomba. Kadedeklara pa la- 
mang ng “State of lawless vio- 
lence,” agad dinukot ang dalawang 
Moro ng mga lalaking nakabonet at 
nakaunipormeng militar na walang 
name patch. Tatlo pang Moro ang 
dinukot sa mga sumunod na araw. 
Ang mga dinukot, na pinarata- 
ngang mga kasapi ng Moro Islamic 
Liberation Front (MILF), ay nawa- 
Wala pa rin hanggang ngayon. 

Mahigit 50 nang Morong sibil- 
yan ang inaresto. Patuloy ang pag- 
sasona sa mga komunidad ng Moro 
sa Davao City at pagmamarka sa 
mga bahay ng mga pinalalabas na 
may kinalaman daw sa MILF at sa 
mga pagbobomba. 

Mga paraan ito para subukan 
ang mga mas “pinong” aplikasyon 
sa syudad ng kontra-rebolusyonar- 
yong taktikang malawakan at ma- 
tinding inihahasik ngayon ng mga 
pwersang militar ng gubyerno la- 
ban sa mamamayan sa kanayunan 
na sumusuporta sa, rebolusyonar- 
yong kilusan--ang “paglilimas ng 
tubig para huliin ang isda 

Target ng pambansang aplika- 
syon ng mga paraan ng panunupil 
na nilalaboratoryo ngayon sa Da- 
vao City ang mga militanteng de- 
mokratikong organisasyon at iba 
pang nakikibakang mamamayan. m 


ANG BAYAN Mayo 7, 2003 


bahin bsod masaker 


Tumitindi ang mga paglabag 
sa mga karapatang-tao 


ng Fagtryut at pagmasahar. saja bar at: Ho 
At “mong bhi 16 sa Kananga, Leyte at ang pagpaslang sa 
lawang aktibistang sina Elaine "Eden. Narelona at Eddie 
umanoy noong Ab z2 sa Naujan, Oriental Mindoro ay palatandaan ng 
ibayong pagtira Ng miariasyon at mga pang-aabusong MiA sa 
pea 
ing naturang mga pagpaslang. Ab 25, Namatay si Wiliam 
ay kanagtang lamang ng hamaha... Nasi at apak nyang si Wiman, 
ina talaan ng Ann itama." lawang taong plang. nang pat. 
anang mga Paglabag Ya katapa. laan ng mga bla ang kailang 


tang-tao mula nang maging bahay ng mga elemento ng 8th 
pangulo si Macapagal-Ar- special Forces Battalion sa 
toyo noong Enero 2001 Barangay Mahan-ub, Baga- 
hanggang Enero 2003, nga, Davao Oriental. Hinu- 
Batay sa talaan, mayroon li rin ang anim na sibil- 
nang 172 biktima ng pag- yang pinaratangan mga 
patay, 127 biktima ng tor- gerilya ng BHB, ayon sa Ka- 
tyur, 879 kataong inaresto rapatan-Mindanao. 

at ikinulong, 9,219 bikti- Abril 16. Siyam katao ang ti- 


ma ng pambobomba at pamamaril, nortyur at minasaker sa Sityo Ma- 
11,179 biktima ng paninira ng ari- hayahay, Barangay San Isidro, 
arian at 17.564 biktima ng sapili- Kananga, Leyte nang kubkubin ng 
tang pagpapalikas. mga elemento ng 19th 1B ang 
Sa Timog Katagalugan naman, isang pinaghihinalaang 

naitala ng Karapatan-TK ang 1,072 kampo ng BHB. Ang mga 
kaso ng mga paglabag sa karapa- biktima ay sina Eugenio NGYN, 
tang-tao. Sa walang awang pag- Tazan, 54, tagapangulo 

A 


paslang kina Marcellana at Guma- ng San Isidro Small Farmers 
noy, umaabot na sa 66 ang mga Association; ang tatlong- 


ulo ang tama ng pito sa mga bikti- 
ma. Pinagpapalo sila ng matigas na 
bagay at binanlian ng kumukulong 
tubig bago patayin nang walang 
kalaban-laban. 

Abril 15. Sinalakay ng 300 tro- 
pa ng Task Force Davao (pinagsanib 
na pwersa ng Philippine Marines at 
Special Forces ng Philippine Army) 
ang NHA Bangkal, Talomo, Davao 
City. Bahagi ito ng tuluy-tuloy na 
pagsosona at iligal na pagrerekisa 
sa mga komunidad ng Muslim sa 
lunsod mula noong unang lingga 
ng Abril. 

Dinukot din si Muslimi Maro, 
residente ng Agdao District, Davao 
City. Pang-apat siyang Muslim na 
dinukot ng mga armadong tao, 
ayon sa Bishops-Ulama League. 

Abril 10. Dinampot ng apat na 
armadong lalaki si Lajmar Jumdail, 
na taga-Agdao din. Dalawang ling- 
go bago ito, pwersahan ding kinu- 
ha ng mga armadong tao sina Datu 
Abdullah Sabdura Ala at Ustadz 
Zulkife Alimuddin. 

Marso 31 at 27. Magkahiwalay 
na dinukot ng mga sundalo ang 
mga Mangyan na sina Rizal Matri 
(Marso 27) at pamangkin niyang si 

Dino Matri (Marso 31) sa 

Puerto Galera. Pareho na si- 
lang patay nang matagpu- 
an kinabukasan. 


bat 


sibilyang pinagpapatay ng mga buwang buntis na si Rowena — Y} jY Samantala, isa pang 
pwersang militar at paramilitar sa. Superior, 24, myembro ng > È Mangyan, si Ricky Looy, 
rehiyon. Tatlumpu/t-apat sa kanila Bagalungon Small Farm- É ang iniulat na nawawala. Ginawa 


ang pinatay nito lamang huling ers’ Association: Rey 
dalawang taon. Tatlumpu ang ka- Corpin, 13, anak ng ingat-yaman 
song naitala sa Oriental Mindoro... ng Alyansa sa Mag-uuma ug Mamu- 

Ayon naman sa Kapulungan muo; Obet Quidlat, 16: Benjie Ca- 
Para sa Lupang Ninuno, isang pe- bugoy, 17: Randy Potoy, 15: Teofi- 
derasyon ng mga Mangyan, mayra- lo Sumaya Jr., 24: Joe Cosenillo; at 
on nang walong kaso ng paglabag isang nagngangalang Louie. Lanta- 
sa karapatang-tao ng mga Mang- rang paglabag sa Protocol II ang 
yan, dalawa rito mga kaso ng pana- ginawang pagpatay. Anim sa mga 
nalbeyds nitong Marso. biktima ay mga sibilyan, tatlo rito 

Sumusunod ang ilan sa pinaka- ay mga menor de edad, Ang tatlong 
matitingkad na kaso mula Marso iba pa ay mga Pulang mandirig- 
hanggang Abril 2003: mang hors de combat. Pawang sa 


ANG BAYAN Mayo 7, 2003 


umano siyang giya sa mga opera- 
syong militar ng Philippine Army. 
Marso 25. Binulabog ang mga 
naglalamay sa bangkay ni Florencio 
“Ka Leny” de Castro sa Barangay 
Tagbakin, Tiaong, Quezon. Ang ba- 
hay na pinaglalamayan ay pinalibu- 
tan ng dalawang pangkat ng 5th 
Special Forces ng Philippine Army 
at 26 na tropa ng PNP na naghaha- 
nap daw ng mga Pulang mandirig- 


sundan sa “Tumitindi,” pahina 6 
5 


Ika-100 pagdiriwang ng Mayo Uno sa bansa 
Mga hamon sa kilusang 
manggagawa 


ong Mayo Uno, dumagsa sa lansangan ang libu- 
NEE 

bansa upang. muting igiit. ang makatarungang 
pagtaas sa kanlang sahod at pagtanggol ang kanang 
Pa karapatan. Kasabay nitoy kinundena nia ang pagpa- 
pakatuta ng rehimeng Macapagal-Arroyo sa imperyal- 
Pong US a ipinanawagan ang kagyat na pagpapatalsik 


nito sa poder. Kinundena rin ng mga manggagawa ang pamamayagpag ng mya. Di hamak na kulang sa kani- 
US bilang nagsosolong superpower at ang militaristang pananalakay nito lang batayang pangangailangan 
sa mga independyenteng bansa at kilusan. Ipinagdiwang din nila ang ang tinatanggap nilang P250 ara- 


ika-100 taon ng Araw ng Paggawa sa Pilipinas. 


wang sahod. Ayon mismo sa mga 


Sa halip na itaas ang sahod, adjustment (PPA) na siyang nagpa. ahensya ng gubyerno, aabot sa 
nag-alok ang rehimen ng maliliit palobo ng singil sa kuryente, ay P530 ang arawang gastos ng isang 
na benepisyong malaon nang dapat hindi pa rin ibinabasura ng rehimen. anim kataong pamilya. 


ibinibigay sa mga manggagawa at 


Agad pinalakpakan ng Employ- 


Tuluy-tuloy na bumabagsak ang 


mga nakaiinsultong pakonswelo de ers Confederation of the Philip- tunay na halaga ng sahod sa harap 


bobong labis nilang ikinagalit. 


pines (ECOP) ang pagtanggi ni Ma- ng nagtataasang presyo ng mga 


Isa sa mga "benepisyong" ito capagal-Arroyo na itaas ang sahod. batayang pangangailangan at ser- 
ang pangakong pagpapababa sa ba- Nais ng ECOP na ipatupad ang mga bisyo. Dahil dito, ibayong nagiging 
yarin sa kuryente. Ang totoo, mata- patakarang lalo pang magpapatindi kalunus-lunos ang kalagayan ng 
sal nang iniutos ng Korte Suprema ng pagsasamantala sa mga mang- mga manggagawang Pilipino, kasa- 


na isauli ng Meralco ang sobrang gagawa, sa ngalan ng “produktibi: 


bay ng pagbagsak ng kabuhayan ng 


siningil nito sa mga konsyumer sa dad” at “pagbangon ng ekonomya.” mamamayang Pilipino sa kalaha- 


nakaraang siyam na taon. Sa halip 


Hindi katanggap-tanggap para tan. Sa gayon, nananatiling maka- 


na kaagad na ipatupad, nakikipag- sa mga manggagawa ang taun- tarungan, at lalong nagiging kag- 
tawaran pa ang Malakanyang sa taong pagdadahilan ng rehimen at yat, ang iginigiit ng mga mangga- 
pamilyang Lopez na may-ari ng mga kapitalistang padrino nito na gawa na P125 pagtaas sa kanilang 
Meralco. Bukod rito, ang matagal ang mga manggagawa ang dapat arawang sahod. 


nang usapin ng purchased power magtiis dahil bagsak ang ekono- 


Taong 2000 pa huling nagkaro- 


“Tumit 


di,” mula sa pahina 5 


ma. Bago ito, pinagbawalan at hinaras ng isang Colo- 
nel Isles ng PNP ang mga kasapi ng Karapatan-ST na 
manguha ng litrato at video ng bangkay ni Ka Lerry 
na namartir sa sagupaan laban sa Ist IB sa Majayjay, 
Laguna noong Marso 20. 

Marso 21. Hatinggabi sa Sityo Pagturian, Baran- 
gay Villaftor, Puerto Galera, pinasok at hinalughog ng 
mga nakamaskara at armadong tao ang bahay ni Fran- 
cisco Rabano. Nang walang makitang armas sa bahay, 
pinagbabaril nila si Francisco at kapatid niyang si 
Mariano. Ninakawan din sila ng P25,000 at mga ari- 
arian. Pagkatapos ay sinunog ang kanilang bahay 
kasama ang kanilang mga bangkay. Nakatakas ang 


asawa at anak ni Francisco na siyang nakapagkwento 
ng malagim na pangyayari, 

Marso 14 at 19. Hindi na muling nakita at itinu- 
turing nang mga "desaparecido" sina Teodoro Manong- 
song at Luis Aspeto, kapwa pinaghihinalaan ng militar 
na mga Pulang mandirigma, mula nang “ipatawag” 
sila ni Col. Jovito Palparan sa kampo ng 204th Bde sa 
Puerto Galera. Si Manangsong ay ipinatawag noong 
Marso 14 at si Aspeto noong Marso 19. 

Marso 12. Dinukot sa kanyang bahay at sinalbeyds 
si Michael Santiago, residente ng Barangay Pulong Ba- 
yabas, San Rafael, Bulacan. Pinalabas ng militar na ka- 
sapi ng BHB si Santiago na nakaengkwentro raw nila sa- 
mantalang isa lamang siyang barangay tanod na walang 
anumang kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan. m 


ANG BAYAN Mayo 7, 2003 


on ng kakarampot na pagtaas (P12- 
20 bawat araw) sa arawang sahod 
ng mga manggagawa. Noong Nob- 
yembre 2001, sa halip na itaas ang 
sahod, ipinag-utos lamang ng rehi- 
meng Macapagal-Arroyo ang pagbi- 
bigay ng P30 bilang emergency cost 
of living allowance (ECOLA). Bukod 
sa insulto ito sa mga manggagawa, 
sangkapat lamang sa mga mangga- 
gawa ang nakatanggap dahil mara- 
ming kapitalista ang tumangging 
magbigay nito. 


indi lamang pinababayaan ng 

rehimen ang interes at kapaka- 
nan ng uring manggagawa, direkta 
pa nitong inaatake ang kanilang 
mga karapatan at inaagaw ang ti- 
natamasang mga benepisyong nai- 
pagtagumpay sa mahigit isang 
siglo na nilang pakikibaka. 

Laganap ang kontraktwalisa- 
syon, kawalan ng seguridad sa tra- 
baho at pambubuwag ng mga 
unyon. Walang renda ang panana- 
lakay sa mga piketlayn at pagsaga- 
sa sa mga karapatan ng mga nag- 
wewelga. 

Tinatangka ngayon ng rehi- 
meng ikriminalisa ang militanteng 
unyonismo. Noong 2001, mismong 
si Macapagal-Arroyo ang naghanay 
sa lumalabang mga manggagawa sa 
listahan ng mga “terorista”. Sa pi- 
nakabago naman nitong panuka- 
lang “kontra-terorismo,” maaaring 
arbitraryong ideklarang mga “tero- 
ristang aksyon” ang anumang 
sama-samang pagkilos ng mga 
manggagawa sa loob at maging sa 
labas ng pabrika. Sa pamamagitan 
nito, layunin ni Macapagal-Arroyo 
na supilin ang militanteng kilusang 
unyon na tuluy-tuloy na bumabati- 
kos sa mga patakaran at programa 
ng kanyang rehimen. 

Dagdag dito, nais ng rehimen 
na lalo pang pasahulin ang mga 
kontra-manggagawang prubisyon 
ng Labor Code ng Pilipinas upang 
lalo pa itong umayon sa imperya- 
listang globalisasyon. Kung ma- 


ANG BAYAN Mayo 7, 2003 


pagtitibay ang mga susog, magi- sa trabaho ang mga welgista o 
ging mas sistematiko ang pagpa- pilitin silang tanggapin ang anu- 
patupad ng patakaran ng mura at mang iniaalok ng kapitalista. 


pleksibleng paggawa. Kabilang sa >» Regulasyon ng labor-only 
mga panukalang pagbabago ang contracting, isang laganap na gawi 
sumusunod: ng malalaking kumpanya tulad ng 


> Pagtatakda ng mga pagtaas SM kung saan karamihan ng mga 
ng sahod tuwing ika-anim na taon manggagawa ay habambuhay na 
lamang at lalo pang rehiyunalisa- pinananatiling kontraktwal. Hindi 


syon ng pagtatakda nito. na rin ituturing na kriminal ang 
> Pagpapahaba ng epektibidad labor-only contracting. 
ng mga collective bargaining agree. +» Pagmamanman at paniniktik 


ment (CBA) sa anim na taon mula sa mga unyon at organisasyong 
sa kasalukuyang dalawa hanggang paggawa, laluna sa pinagmumulan 
tatlong taon. ng mga pondo nito. 

> Ibayong ligalisasyon ng lock- Itinutulak din ng mga kapita- 
out o ang pagtigil ng operasyon ng listang padrino ni Macapagal-Arro- 
empresa o pabrika sa panahon ng yo ang sampung taong pagbabawal 
welga o negosasyon upang sipain ng welga. m 


Libu-libong manggagawa, dumagsa 
sa lansangan noong Mayo 1 


agtipon ang 20,000 manggagawa sa Liwasang Bonifacio sa 
JN Fe iong nayo 2s Pandaigdigang raw ng Paggana nie 

marang naman ng mga pulis aë militar ang mga delegasyon 
ila sa Quezon at Sto. Tomas, Batangas na patungo sana sa Nay. 
mila upang unahek sa pagala 

Sa Pampanga, nagrali ang mahigit 2,000 manggagawa mula sa 
mga pabrika ng Cosmos, Pepsi San iguel at Iba pa sa harap ng 
Clark Economie Zone laban, <a kantakawalasyon. Trnuligsa naman 
ng 2.000 manggagawa mula sa export processing zone (EPZA) sa 
Cavite ang patakarang "no unian, no strke ng EPZA. Daan-daang 
manggagawa din ang kumilos sa Baguio at Naga City 

Sa Vicayas, mahigit 22,000 manggagawa a kawani ng gubyemo 
ang nagrali sa ibat ibang syudad. Tampok ang mga pagkilos sa 
Tadotan (8.000), oilo (4,000), Bacolod (5,000) at Cebu (3,000) 
na nagging dagdag na sahod at tumuligsa sa panukalang mga 
susog sa fabor code. 

Sa Davao, umabot sa 4,000 ang nagrali, Sa General Santos, 
mahigit s00) manggagawa, na karamiha'y mula sa Dole Pip: 
pines ang nagtipon sa. sentra ng syudad. Daan-daan saman ang 
Pagalis Cagayan de Or. 

Noong Abri 2B, inihapag na ng mga kinatawan ng Bayan Muna 
sa kongreso ang isang Alamang panukalang (abor eode na 
kumprehensibong sasagot sa mga kahilingan ng mga manggagawa 
Nananawagan na rin si Bayan Muna Rep. Liza Maza na Imbestigahan 
ma ng kongreso ang laganap Ta gawi ng kontraktalisasyon sa 
malalaking kumpanya katulad ng SM, 

Tuluy-tuloy ding tinutulak ni Bayan Muna Rep. Crispin Beltran 
ang panukalang pagtaas ng P125 aerass-the-bonrd sa kongreso. mi 


Naghahanap ng mas 
maginhawang buhay 


Nalilimas patungo sa ibayong dagat ang mga Pilipinong 
propesyunal dahil sa kawalan ng sapat na empleyo sa loob 
ng bansa 


Pilipinong propesyunal na may mataas na kasanayan (highly 

skilled). Tumaas ang bilang nila mula 25% ng kabuuang nangi- 
bang-bansa noong kalagitnaan ng dekada 1990 tungong 31% noong 
2000. 

Kabilang dito ang mga nars, Nagpapatupad ngayon ang 
doktor, guro, inhinyero, akawntant gubyerno ng patakaran ng pag- 
at iba pang may mataas na kasana- eeksport ng paggawa (labor-export 
yan. Karamihan sa kanila ay pumu- policy). Inaasahan ng rehimen na 
punta sa US, Canada, United King- isasalba ng maramihang pangingi- 
dom at iba pang bansa sa Europe. bang-bansa ng mga manggagawa 

Kawalan ng trabaho at di sapat. at propesyunal ang lugmok na eko- 
na sahod ang mga pangunahing nomya ng bansa sa pamamagitan 
dahilan ng mga propesyunal na ng dagsa ng mga remitans. 
nangingibang-bansa. Sa ngayon, umaabot na sa 10 

Ayon sa datos ng reaksyunar- milyon ang mga Pilipinong nagha- 
yong gubyemo noong Enero, 10.6% hanapbuhay sa ibang bansa. Nada- 
ang mga walang hanapbuhay at ragdagan pa ito ng 2,700 bawat 
16.196 naman ang mga kulang ang araw. Ayon sa National 
hanapbuhay. Tuluy-tuloy pa itong Statistical Office 
nadaragdagan dahil sa lumalalang (NSO), mula Abril 
krisis sa ekonomya. hanggang Set- 


Më na dumarami ang bilang ng nangingibang-bansang mga 


Palarin mang makakita ng traba- yembre ng 


na NAGHAIN A 
s amang Tabo. 
kanan a ka 
amang NAAN O Kaka mang kainan. a [GS 


dong tinatanggap ng mga propesyu. taon, 
nal. Halimbawa, umaabot lamang sa umabot 
P5,000 bawat buwan ang kabuuang sa P67.7 
sweldo ng isang ordinaryong nars sa bilyon ang 
bansa. Mas malaki rito nang 43 ulit remitans ng ON 
ang sweldo ng mga nars sa US mga OCW. Mas 
(umaabot sa P215,000) at nang 17 mataas ito 

ulit sa Canada (P85,000). 


Labor export policy ng rehimen F 
Pinangangasiwaan ng gubyerno be 
ang umaabot sa 200 rehistrado at KOK 


di-rehistradong mga caregiver 
school sa Kamaynilaan. Ang mga 
eskwelahang ito ay nagsasanay ng 
mga nag-aaplay bilang mga care- 
giver (tagaalaga ng mga bata, ma- 
tatanda at mga maysakit) sa ibang 
bansa, 


nang 18.3% kaysa parehong mga 
buwan noong 2001. 


“Brain drain” 

Dahil sa maramihang pangingi 
bang-bansa ng mga propesyunal, 
lalo na sa sektor ng kalusugan, 
lalong lumalala ang dati nang ka- 
kulangan sa mga doktor at nars sa 
mga ospital. 

Ayon sa Alliance of Health 
Workers (AHW), sa 11 ospital, uma- 
bot sa 800 o 17% ng mga nars ang 
mangibang-bansa. Sa ngayon, ayon 
sa reaksyunaryong gubyerno, uma- 
abot na sa 300,000 ang mga rehis- 
tradong nars na nangibang-bansa. 

Sa kabila ng lahat ng ito, 
nagbibingi-bingihan pa rin ang re- 
himen sa pakikibaka ng mga mang- 
gagawa sa pribado at pampubli- 
kong sektor para sa mas mataas na 
sahad at mas mabuting kundisyon 
sa paggawa. 

Sa isang lipunang hindi kinaka- 
linga ng gubyerno ang mamamayan 
upang mamuhay nang disente at 
masagana, nararapat lamang 


na ibayo pang ipaglaban ng 
mga manggagawa at 
a 


ANG BAYAN Mayo 7, 2003 


Kabulukan ng RPA-ABB, 
ibayong nabubunyag 


oong Nobyembre 2002, sumurender sa Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) sa Negros ang isang kumander ng gangster na RPA-ABB, si 
Raul Villar alyas Ka Drilon. Kasama rin niyang sumuko ang dalawa 
pa niyang tauhan. Sumurender si Drilon dahil napag-alaman niyang 
ipinapapatay na siya ng pamunuan ng RPA-ABB dahil sa pagbatikos niya 
sa mga gawaing gangster nito. 

Hawak ngayon ng BHB sina gawa rin ng sumusunod na kriminal 
Drilon at kasalukuyan silang puma- at teroristang aktibidad ang mga 
pailalim sa proseso ng imbestiga" yunit ng RPA-ABB sa ilalim ng 
syon at puspusang reedukasyon at tuwirang pamumuno nina Lualhati 
rektipikasyon. Carapali at Rey Mallari: 

Kasabay ng pagsuko, naglabas > Pambobomba sa oil depot sa 
ng pahayag si Drilon na humihingi Pandacan, Manila 
ng patawad sa publiko hinggil sa > Pambobomba sa oil depot sa 
mga krimeng nagawa niya at ng Amlan, Negros Oriental 
kanyang yunit noong nasa ilalim pa > Pananakot sa Universal Robi- 
sila ng RPA-ABB. Inilanted rin niya na Sugar Milling Company sa Neg- 
ang mga krimen ng RPA-ABB parti- ros Oriental, at pangingikil ng 
kular sa Negros Oriental. ilang milyon mula rito 

Tampok sa mga krimeng inilan- 33S.” Panloloko at pangingikil sa 
tad ni Ka Drilon ang isinagawang mga kilalang personalidad sa Neg- 
panghoholdap sa isang bangko sa. ros Oriental. Kabilang dito ang mga 
Maninihon, Bayawan City, Negros pulitikong hinihingan ng buwa- 
Oriental noong Mayo 8, 2002 na nang halaga para diumano sa mga 
pinamunuan niya mismo. Ayon kay organisasyong masa pero napupun- 
Drilon, iniutos sa kanila ni ni Rey ta lamang sa pamunuan ng RPA- 
Mallari, pinuno ng “regional com- ABB; mga panginoong maylupa na 
mand” ng RPA-ABB ang pangho- hinihingan ng pera kundiman parte 
holdap upang makakuha ng pon- sa lupa kapalit ng paghupa ng 
dong panustos para sa mga yunit mga lehitimong kahilingan 
ng RPA-ABB, mga prenteng organi- at reklamo ng masa laban 
sasyon nila at mga pamilya. Inaa- sa kanila: 
tasan silang mangholdap para may >  Pagdidilihensya 
maipakain sila sa kanilang mga mula sa mga druglord 
pamilya, ani Drilon, samantalang.” Pagtatayo ng dala- 
maluho ang pamumuhay ng pamu- wang lihim na grupo para sa 
nuan ng RPA-ABB, pangingikil, gangsterismo 

Napatay sa naturang holdap at paghahasik 
ang apat na empleyado ng bangko ng takot sa 
at nasamsam ang P213,000 pondo publiko. Ang 
ng lunsod ng Sta. Catalina. Ginamit isa rito ang 
nina Ka Drilon sa panghoholdap siyang nang- 
ang mga armas na inisyu sa kanila holdap ng 
ng mga upisyal ng PNP at AFP. bangko sa 

Dagdag dito, ani Drilon, nagsa- Bayawan 


ANG BAYAN Mayo 7, 2003 


City. Ang isa pa ay pinamunuan ng 
isang alias "Rendo” na inatasang 
mangikil sa Siaton, Negros Orien- 
tal 

Lubos ang pagsisisi, pagkunde- 
na sa mga kinasangkutang krimen, 
at pagpupuna-sa-sarili nina Drilon 
at kanyang mga kasamahan sa 
grupo sa ginawa nilang mga 
krimen. Ipinahayag nila ang 
kanilang kahandaang pumaloob sa 
anumang proseso upang 
mabigyang-hustisya ang lahat ng 
kanilang mga nabiktima. 

Kasabay nito, nanawagan si Ka 
Drilon sa naiwan pa niyang mga 
kasamahan sa mga yunit ng RPA- 
ABB na itakwil ang gangsterismo 
at papanagutin sina Carapali at 
Mallari sa lahat ng kanilang mga 
krimen sa mamamayan at sa kapwa 
nilang mga kasapi ng RPA-ABB. 
Tnengganyo niya ang mga myembro 
nitong kagyat na tumiwalag sa 
grupo at bumalik sa tamang landas 
ng paglilingkod sa masa at rebolu- 
syon. Aktibo ring nakikipagtulu- 
ngan si Drilon sa pagbawi ng mga 
erya at yunit ng BHB na inilihis at 
ginamit ng mga kontra-rebolusyo- 
naryong taksil sa Negros Oriental 
mula pa noong maagang bahagi ng 

dekada 1990. 

Sa pagkalas 
ni Drilon sa RPA- 
ABB, ibayong na- 
bunyag ang ka- 
bulukan at kati- 
walian ng RPA- 
ABB sa Negros 
Oriental. 

Ani” Drilon, 
aktibong nakiki- 
pagsabwatan 
ang pamunu- 
an ng RPA- 
ABB, laluna 
si Rey Malla- 

sa mga 
reaksyunaryong 
pulitiko sa Neg- 


ros. Sa partikular, tumatanggap 
ng buwanang alawans si Mallari 


at si Jake Roxas, isa pang kuman- 
der ng RPA-ABB, mula sa 
pondong pang-inteligence ni Gov. 
George Arnaiz ng Negros Oriental. 
Bukod pa rito, tumatanggap din 
ng P4,000 bawat buwan si Mallari 
mula sa Department of Public 
Works and Highways, 

Mas masahol pa, nakikipag- 
sabwatan din sina Carapali at 
Mallari sa militar at pulisya upang 
dakpin at isalbeyds ang mga 
myembro ng RPA-ABB na 
nabubunyag na sangkot sa mga 
gawaing kriminal, laluna yaong 
mga nagsisimula nang magkwes- 
tyon sa kanilang mga palakad. 
Pagkatapos nito, kinokolekta ng 
mga traydor ang pondong ipina- 
tong ng militar at rehimen sa ulo 
ng ipinagkanulo nilang mga kasa- 
mahan. Ganito sana ang sasapitin 
ni Drilon kung hindi siya kumalas 
sa RPA-ABB. 

Halos kumpleto na rin ang 
integrasyon ng mga yunit ng 
RPA-ABB sa reaksyunaryong mili- 
tar. Nitong Enero, inaprubahan na 
ni Macapagal-Arroyo ang pagta- 
ngan ng RPA-ABB ng 100 armas 
alinsunod sa “pinal na kasundu- 
ang pangkapayapaan” na 
pinirmahan ng gubyerno at ng 
pamunuan ng RPA-ABB na sina 
Arturo Tabara at Nilo de la Cruz 
noon pang Pebrero 28, 2002. Sa 
kasunduang ito, lubusan nang 
ibinunyag nina Tabara at de la 
Cruz ang kanilang mga sarili 
bilang mga bayarang elemento ng 
reaskyunaryong gub- 
yerno at militar at 
pormal nang isin- 
anib ang kanilang 
mga operasyon sa $ 
PNP at AFP laban sa 
BHB at rebolusyo- 


naryong ki- 
lusan sa 
Panay at 
Negros. m 
10 


Bitag 


Sa pamamagitan ng tinagurian nitong “roadmap” tungo sa 
kapayapaan, nais iligaw ng US ang pakikibaka ng mga 
Palestino at patibayin pa ang kontrol sa Middle East 


Israel, ngunit sa halip na malutas ay lalo lamang umigting ang 

mahigit kalahating siglo nang tunggalian. Nabigo ang lahat ng 
nakaraang mga inisyatiba ng US dahil hindi mito nilulutas ang pinakaugat 
ng prablema--ang pananakop at agresyon ng Israel sa Palestine. 

Wala sa moral na katayuan ang madong paglaban ng mga Palesti- 
US para tumayong tagapamagitan no, naglunsad ang Israel ng serye 
sa tunggalian. Hindi lingid sa ka- ng todo-todong mga atake at nana- 
alaman ng mga Palestino na” kop ng marami pang lugar sa 
sinusuportahan ng US ang È teritoryong Palestino. Nagsabwa- 
Israel. Lahat ng mga nagda- À tan ang US at Israel sa pagtatang- 
ang “planong pangkapayapa- Àg kang igupo ang pamumuno ni Yas- 
ang" inihapag ng US ay kiling Ser Arafat sa Pales- 
sa interes ng mananakop. Sa Pa, tinian -National 
lahat ng mga hakbanging ito, ORAA Authority (PNA), 
ang tanging nilalayon ng US ay #89] ang prubisyunal 
paluhurin ang Palestine at tiya- na gubyero ng 
kin ang seguridad at preserba- Palestine 
syon ng Israel, ang pinakaestra- Libu-libo 


H indi na iilang pagkakataong “namagitan” ang US sa Palestine at 


tehikong alyado nito sa Middle /4 ang na- 
East. f matay sa 

Nitong huli'y ni hindi pi- mga ka- 
nagsisikapan ng US na ikubli pa raha- 


ang pagkampi nito sa Israel. No- N 


ong nakaraang taon, nagpasa ang ito, ka- 
kongreso ng US ng batas na kumi- lakhan 
kilala sa lunsod ng Jerusalem ay mga 


bilang kabisera ng Israel, gayong sibilyang 

isa ito sa pinakasusing mga usa- Palestinong minasaker ng Israeli 

ping pinagtutunggalian at naging Defense Forces, 

sanhi ng pagkabigo ng negosasyon 33S Kinukundena ng US bilang 

noong 2000. Ngayon naman, nag- terorismo ang lehitimo at makata- 

lalaan ang US ng aabot sa $55 rungang armadong paglaban ng 

bilyong ayuda sa Israel. mga Palestino para sa pagpapasya- 
Nang hindi matuloy ang inasa- sa-sarili, samantalang ni ha ni ho'y 

hang “pinal na kasunduan” noong wala itong sinabi laban sa ekspan- 

Setyembre 2000, lalong bumwelo syunismo at pandarahas ng Israel 

ang marahas na pananakop ng Isra- sa Palestine. 

el sa mga teritoryo ng Palestine. Sa 

kabilang panig, muling sumiklab Ang “roadmap” ng US 

ang intifada o pag-aalsa ng mga Isa na namang panibagong 

Palestino. "planong pangkapayapaan” ang 
Sa harap ng nag-iibayong ar- pinapakana ngayon ng US para sa 


ANG BAYAN Mayo 7, 2003 


tunggaliang Palestino-Israeli. Higit 
kaysa dati, pwersado ngayon ang 
US na ihanap ng solusyon ang 
tunggalian dahil nangangamba ito 
sa pagsidhi ng mga sentimyentong 
anti-US sa Middle East sanhi ng 
pagsakop nito sa Iraq. Umaasa ang 
US na kung malulutas ang tungga- 
liang Palestino-Israeti, huhupa ang 
galit ng mga Arabo at magiging 
mas paborable ang sitwasyon para 
sa mga imperyalistang interes sa 
rehiyon. 

Ang bagong plano ay tinaguri- 
ang “roadmap” o mapa ng daan tu- 
ngo sa kapayapaan sa Palestine. 
Kinaladkad ng US ang United Na- 
tions, European Union at Russia at 
binuo ang tinaguriang Quartet 
(Grupo ng apat) para ipinal at pa- 
banguhin ang “roadmap” at para 
gamitin ang mga ito sa paghikayat 
at pagpresyur sa Palestine. 

Katulad ng nakaraang mga pa- 
kana ng US, tagibang ang solu- 
syong inihahapag ng ipinamamara- 
ling “roadmap.” Pinapatawan nito 
ng napakabibigat na kundisyon ang 
pagkilala at pagtatatag ng mala- 
yang estado ng Palestine. 

Unang-una na, dapat umanong 
itigil ng mga Palestino ang mga ar- 
madong pag-atake at supilin ang 
lahat ng mga armadong grupong 
nasa gulugod ng pakikibaka ng ma- 
mamayang Palestino. Pinalalabas 
nitong ang karahasan ng Israel ay 
pagtatanggol lamang sa sarili, 
Makakamit lamang umano ng Pales- 
tine ang kapayapaan at kasarinlan 
kung ititigil nito ang armadong 
pakikibaka. 

Para rito, dapat umanong itayo 
ang isang bagong gubyernong 
Palestino na mapagpasyang susup- 
ilsa mga “terorista.” Nais ng US na 
alisan ng kapangyarihan si Arafat 
dahil tumatanggi siyang supilin 
ang mga militanteng armadong 
grupong tulad ng Hamas at Islamic 
Jihad. Bukod rito, nais ng US na 


ANG BAYAN Mayo 7, 2003 


Ipinakikita lamang ng mga ito na 
hindi mawawala ang matinding 
galit at hindi titigil ang armadong 
paglaban ng mga Palestino habang 
hindi napapalayas ang Israel at hindi 
naitatatag ang isang tunay na 
malayang estado ng Palestine. 


putulin ang suportang tinatanggap 
ng mga militanteng grupo mula sa 
PNA. 

Matapos ang ilang linggong 
pambabraso ng US at ng Quartet, 
pinagtibay ng parlamentong Pales- 
tino ang bagong gubyemong pa- 
mumunuan ni Mahmoud Abbas 
bilang prime minister. Sinusuporta- 
han ng US ang paghirang kay Ab- 
bas, gayundin kay Mohammed 
Dahlan bilang espesyal na ministro 
para sa mga usaping panseguridad, 
dahil nagpapahayag sila ng kahan- 
daang disarmahan ang mga arma- 
dong militante upang bigyang- 
daan ang “roadmap.” 

Binasbasan ni Arafat ang pag- 
hirang kina Abbas at iba pa sa 
bagong gabinete ng PNA kahit na 
naging bantulot siya sa paghirang 
kay Dahlan. Gayunman, mananatili 
pa rin si Arafat bilang pangulo ng 
PNA at mapagpasya pa rin siya sa 
pagbubuo ng mga saligang pataka- 
ran at kapasyahan ng PNA. 


Tiyak na kabiguan 

Ilang oras lamang matapos 
pagtibayin ang bagong gubyerno, 
isang Palestinong suicide bomber 
ang nagpasabog ng bomba sa lunsod 
ng Tel Aviv, kabisera ng Israel. Tatlo 
ang namatay at humigit-kumulang 
“40 ang nasugatan sa insidente. 


Inako ng mga militanteng 
grupong Hamas at Al Aqsa Martyrs 
Brigades ang pagpapasabog. Anila, 
hindi sila magbababa ng armas 
hangga't walang nailalatag na so- 
lusyon sa tunggalian. “Bibirahin 
namin ang Zianistang kaaway sa 
lahat ng sulok ng Palestine hang- 
gang magwakas ang pananakop,” 
dagdag pa ng tagapagsalita ng 
Hamas. 

Tahasang tinanggihan ng Ha- 
mas ang “roadmap” ng US. “Isa 
itong plano para likidahin ang ad- 
hikaing Palestino,” anang lider ni- 
tong si Sheikh Ahmed Yassin. 

Ipinakikita lamang ng mga ito 
na hindi mawawala ang matinding 
galit at hindi titigil ang armadong 
paglaban ng mga Palestino ha- 
bang hindi napapalayas ang Israel 
at hindi naitatatag ang isang 
tunay na malayang estado ng Pa- 
lestine. 

Siguradong patuloy na yayani- 
gin ng armado at di armadong 
paglaban ng mga Palestino at lahat 
ng mamamayang Arabo ang sab- 
watang US-Israel at ang imperya- 
listang paghahari sa Middle East. 
Ang landas tungo sa kapayapaan sa 
Palestine at sa buong rehiyon ay di 
hamak na mas masalimuot sa anu- 
mang “roadmap” na ilatag ng mga 
imperyalista w 


n 


Nan) 


Ika-30 anibersaryo ng NDFP, ginunita 


EKSAKTONG 30 taon noong Abril 
24 nang mabuo ang 10-Puntong 
Programa ng National Democratic 
Front (NDF), na siyang naghudyat 
sa kapanganakan ng rebolusyonar- 
yong alyansa. Ginunita ito ng mga 
kasama at alyado sa Pilipinas at 
Europe sa pamamagitan ng isang 
raling iglap noong Abril 23 sa May- 
nila, porum at photo exhibit noong 
Abril 24 sa University of the Phil- 
ippines-Diliman, at salusalo sa 
Utrecht, The Netherlands. 

Mahigit 60 kasapi ng mga 
lihim na rebolusyonaryong organi- 
sasyong masa ang sumama sa ra- 
ling iglap sa Avenida. Habang nag- 
mamartsa, iwinagayway ang mga 
bandila ng NDFP, Partido Komunis- 
ta ng Pilipinas (PKP), Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB), Makabayang 
Samahang Pangkalusugan (MSP), 
Christians for National Liberation 
(CNL), Revolutionary Council of 
Trade Unions (RCTU), Katipunan 
ng mga Gurong Makabayan (KGM), 
Kabataang Makabayan (KM), Maka- 
bayang Kilusan ng Bagong Kaba- 
baihan (Makibaka), Liga ng Agham 
para sa Bayan (LAB) at Makaba- 


yang Kawaning Pilipino (MKP). 

Kinatampukan naman ang po- 
rum sa UP ng pagtawag sa telepo- 
no ni Gregorio “Ka Roger” Rosal, 
tagapagsalita ng PKP, upang bati- 
in ang mga kasama sa anibersaryo 
ng NDFP. Dumadagundong na pa- 
lakpakan ang ibinigay ng mahigit 
300 dumalo sa porum kay Ka 
Roger. Sa kanyang pahayag, inila- 
rawan ni Ka Roger ang NDFP bilang 
isang "di magigibang moog ng pa- 
kikibaka ng sambayanang Pilipi- 

Binasa rin sa pagtitipon ang 
pahayag ng Pambansang Komiteng 
Tagapagpaganap ng NDFP, mga 
alyadong organisasyon nito, at 
nila kasamang Jose Ma, Sison at 
Luis Jalandoni, 

Samantala, ipinakita sa isang 
photo exhibit kung ano ang mga 
layunin ng NDFP at ang iba't ibang 
larangan ng rebolusyonaryong 
gawain, magmula sa gawaing mili- 
tar hanggang sa gawaing interna- 
syunal at diplomasya. Nagpalabas 
din ng isang presentasyong multi- 
medio ukol sa 12-Puntong Pragra- 
ma ng NDFP, 


Ika-185 kaarawan ni Karl Marx, ipinagbunyi 


“KUNG walang rebolusyonaryong 
teorya, walang rebolusyonaryong 
kilusan,” ang pagbati ni Prof. Jose 
Ma. Sison sa mga nagtipong 
kabataan at guro nitong Mayo 5 sa 
pagdiriwang ng ika-185 aniber- 
saryo ng kapanganakan ng daki- 
lang kamunistang guro na si Karl 
Marx. 

"Ang pinakamahalagang instru- 
mento para sa isang rebolusyonar- 
yong kilusan upang magkaroon ito 
ng matatag na pundasyon ay mga 
kadreng may kumprehensibo at 
malalim na kaalaman sa rebolusyo- 


12 


naryong ideolohiya ng uring prole- 
taryo...,” ayon pa kay Prof. Sison. 
Aniya, ang tuluy-tuloy na pag-aaral 
ng Mandsmo-Leninismo ang huhu- 
bog sa mga aktibista upang maging 
ganap na mga kadre. 

Dagdag pa ni Sison, “marapat 
buuin ang mga sirkulo ng pag- 
aaral at paramihin ang mga kad- 
reng may matatag na kaalaman sa 
Marxismo-Leninismo.” Sa ganitong 
paraan, matitiyak ang konsolida- 
syon ng malapad na kilusang masa 
tungo sa tamang direksyon ng re- 
bolusyon. 


Demonstrasyong anti-US 
sa Iraq, pinagbabaril 
ng mga tropang Amerikano 


NITONG Mayo 2, idineklara ni US 
President Bush na “tapos na ang 
gera” sa Iraq at, salamat umano 
sa mga tropang Amerikano, “iki- 
natutuwa ng mamamayan ang 
panunumbalik ng kapayapaan at 
demokrasya” roon. Malayung-ma- 
layo ito sa totoong nangyayari. 
Namamayani sa Iraq ngayon ang 
kaguluhan at krisis sa kabuhayan, 
Walang tubig, kuryente at pagka- 
in sa mga syudad, laganap ang 
kriminalidad at kawalan ng batas, 
at nagbabadyang sumiklab ang 
madugong kumprantasyon ng mga 
naiwang tropang Amerikano at 
mamamayang Iraqi na galit sa 
pananakop ng US. 

Aabot sa 13 Iraqi, kabilang 
ang ilang batang pito hanggang 
10 taong gulang, ang namatay at 
ilampu ang nasugatan nang 
pagbabarilin ng mga tropang 
Amerikano ang mga demonstra- 
syon noong Abril 28 at 30 sa 
bayan ng Falluja. Iginigiit ng mga 
demonstrador ang pag-alis ng 
mga tropang Amerikano mula sa 
isang paaralan na ginagamit na 
baraks ng mga sundalo. 

Hindi ito ang unang pagkaka- 
taon na ginamitan ng mga tro- 
pang Amerikano ng dahas ang 
mga demonstrasyon. Noong ma- 
agang bahagi ng Abril, mahigit 10 
“raging nagrali sa Mosul ang pina- 
tay ng mga tropang Amerikano. 

Habang patuloy na lumalawak 
ang mga demonstrasyon laban sa 
US sa iba't ibang bayan sa Iraq, 
hindi mapapanatag ang okupa- 
syon ng US sa bansa. Tapos na 
raw ang gera, pero aabot sa tatlo 
hanggang apat na libong karagda- 
gang tropang Amerikano ang 
balak pang italaga sa Baghdad, 


ANG BAYAN Mayo 7, 2003 


jan ng Partido Komunista ng Pilipinas: 
bayan ng Marcismo-Leninismo-Maoismo 


AN 


Edisyong Iloko 
Taon KON Blg. 3 

Marso 7, 2003 

www philippinerevolution.org 


Editoryal 


Ibayong labanan ang papatinding 
militarisasyon sa Mindoro at ibang lugar 


aring kinukundena ng Partido Komunista ng 
TM Enas ano pauautat” at pagpatay uima 

Pain “Eden” Marcellana at Edje Cumanoy sa 
Najan, Oriental. Mindoro habang mag-iimbestiga sa 
mga kaso ng pang-aabuso ng 204th Bde. 

Matingkad nitong Inilalarawan ang lantaran at 
wala pang kasintinding panunupil at pamiminsalang 
ak ng napakalupit na militarisasyon sa Mindoro mu 
fa nang maupo ang kasalukuyang rehimen 
Sina Marcellana at Gumanoy ang ika-31 at 
ila aktibistang pinatay ng mga topa 
ng ban Bie sa 
pamumuna ni Col 
Jovito 
Palpa- 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


gpaslang sa mg: 
aktibista sa Mindoro 
3 


Davao City, laboratoryo 
ng pasismo 


terinsurgency" ng AFP. Todo-todong suporta ang ibini- 
E r 


Mga hamon sa 
kilusang manggagawa 
mina 6 


pauma á 


